CAN NEWYDD. 


Yn dangos Llofruddiaeth ddychrynllyd a gym- 
merodd. le yn Sir Faesyfed. 


::Cenirar y “Dôn Fechan.” ,., 





Ï CHWI 'r manwl Gymry mwynion, 
Y rhof, pan allwyf, rai pennillion; 
Mae genyf gyffes hanes hynod, FN 
Sy'n destyn cwynfan trist i'w ganfod ; 


Fe glywyd son trwy wlad y Saeson 
Am yr erchyll weithred greulon, 
Ac felly darfum ei chyfieithu, 
A'i rhoddi ar gân i foddio'r Cymry 


'Roedd gwr bonheddig yn cartrefu 
Yn Sir Faesyfed, Plwyf Bugeildy, 
A'r Gelli Goch oedd enw ei drigfan, 
A gwraig a thri o blant mwyneidd-lan. 


Hwy gadwent weision a morwynion, 
At wneyd gwych hylaw bob gorchwylion, 
O ddeutu'r Plas o fewn ac allan, 

Pawb at ei hynod waith ei hunan. 


'Roedd ganddynt amryw weision. /ivrau, 
A morwyniou mewn sidanati, 
A Nurse a Lady's maid nodedig, : 
Atdendio'r Plant a'r wraig foneddig. 


- Roedd. ganddynt dri. o weision ffarmio, 
At drim ^nifeiliaid a llafurio, - 


EM 


. A llaeth-wraig, golch-wraig'a house keeper, i 


I gadw'r Plas mewn trefn bob amser. 








2 


Y Steward a'r Game keeper mwynglod, 
A'r Garddwr hefyd, oedd wyr. priod, 
Yn byw mewn tai ar dir eu meister, 
Ac wrth er alwad ef bob amser. 


A myn'd ì rodio waai'r Bon'ddigion, 
Arol y gwyliau, 'n llawen galon; 
Rol derbyn rhenti ar hyn o adeg, 
Hwy aent ŷn gain ií Lundain landeg. 


Y gweision lifrau a'r pen-morwynion, 
A'r Ni urs u'r Lady”s maid fwyneiddlon, 
Aent i'w canlyn hawdd i'w coelio, 

Ar yr adeg hyny i rodio. 


Y gŵr boneddig siarsiai'r WEL. 
I ofalu am eu gorchwylion; 
A'r morwynion. gadd eu siarsio, 
Am gadw'r Plas a chysgu. ynddo. 


'Roedd gan y gweision w'lau ' gysgu, 
Mewn llofft oddiallan uwch y llaethdŷ; 
Y mae yr arfer hon gan lawer, 

O ffarmwyr mawrion Cymru a Lloeger. 


'Rol i'r bon'ddigion fyned ymaith, 
Roedd y morwynion hyn bob noswaith, 
Yn gweled erchyll drist, freuddwydion, 
Oedd iddynt, eoelafo 'n ddychryn calon. 


Y tair un eiriau a adroddent, 
Bob borau i'w gilydd fel breuddwydient;. 
O weled drwg weithredwyr creulon, 
Yn tori'r Plas, a'u MARN yn union. 











42 


3 
A chan wylô y dagrau heilltion, 

Hwy fynegasant hyn i'r gweision, 

Gan fegio arnynt ddyfod yno 

Í gysgu i'r Plas i'w cynnorthwyo. 


Ac yna'r gweision hyn mor gased, 
A. ddechreuasant wawdio'r merched, 
Gan ddweyd ' Does neb ond gwag ynfydion 
Yn rhoddi coel ar ddim breuddwydion. 


Ac yna'r merched ar fyr amser, 
A fynegasant i'r Gamekeeper ; 
Gan wylo'r dagrau begient arno, 
Am noswaith ddod i'r Plas i'w gwylio, 


Pan glywodd y fath erchyll chwedel, 
Dywedodd wrthynt, Byddwch dawel:— 
Mi af ì nôl y ci sydd gartref”, 
A. shots a phowdwr rhag bydd eisiau. 


Pan wybu gwraig y Keeper mwynlon, 
Fe aeth rhyw ddychryn mawr i'w chalon, 
Ond etto er hyn, rhwng bodd ac anfodd, 
I gadw'r Plas hi. a'i gollyngodd. 


Ar ol i'r gweision fwyta eu swper, 
Hwy aent i'w gwlau yn ol eu harfer, 
Daeth y game kceper at ei addewid, 

Nis gwyddai'r gweision ddim o'i blegid. 


A'r merched wnaethant wely gwiwlan. 
Yn y parlwr i'r gŵr purlan; 
Ac yna'r merched aeu'r ol hyny, 
Eu tair i'r llofft uwch ben 1 gysgu. 








4 


O ddeutu ti o'r gloch y borau, 
Fe glywodd drwst a thori gwydrau, 
A'r ci'n yn eì ga'lyn yn ddigelu, 
Pryd hyny fe gyfodai ifynu, 





A chyda'r gair daeth tri o ddynion, 
I'r Parlwr, â'u gwynebau'n dduon, 
Ac yna saethodd ddau o honyn', 
A'r ci alarpiai'r llall yn sydyn. 

Pan wybu y Keeper pwy oedd yno, 
Cymerai'n sydyn afael ynddo; 
Fe gyfaddefodd ef ar unwaith, 
Am y filain drom farwolaeth. 


Gan ddyweyd, myfi, a'm ddau gydweision, 
A ddarfu ladd y tair morwynion ; 
Er mwyn meddianu aur, ac arian, 
Ein meistr hynod i ni'n hunain. 


Pryd hyny'r Aeeper aeth mewn dychryn, 
i'r llofft lle'r ydoedd y tair morwyn, 
Fe welai'r tair yn eithaf meirwon, 
Ac ar eu gyddfau, glwyfau dyfnion. 
Ca'dd hyd i ddau o'r gweision milain, 
Wedi iddo saethau'n gelain, 
Ac ymhen y deuddydd hefyd, 
Y trydydd a derfynai'i fywyd, 


Am hyny gwelwch, feibion Adda, 
Gan fod y diafol am ein difa, 
O ffown ar frys i'r noddfa nefol, 
Rhag ofn ei rwydau anwaredol. 
YWAIN MEIRION. 


—o0_vO— — 
Llanrwst, Argraffwyd gan J.Jones. 








